OMUSAJJA 
WA MUKAZI 


î 
OMUKAZI 
WA MUSAJJA 


"Katonda kwe kwagala." 


Ekyo kituufu! Naye kino tekitegeeza 
nti kati ojja kuba musajja wa 
bisiyaga. Katonda akwagala era 
tayagala kubeera na bulamu bwa 
nnaku. Katonda akyawa ebisiyaga. 


Tosulanga na bantu nga bwe kiri ku 
bakazi: kya muzizo. So teweebakanga na 
nsolo yonna okweyonoona nayo: so 
n'omukazi yenna tayimiriranga mu maaso 
g'ensolo okugalamirako. 

ABALEVI 18:22-23 


Laba, kino kyokka kye nnazudde: 
Katonda yafuula omuntu omugolokofu; 
naye banoonyezza ebintu bingi ebiyiiya. 
OMUBULIZI 7:29 


Temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira 
bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwanga: 
newakubadde abenzi, newakubadde abasinza 
ebifaananyi, newakubadde abenzi, 
newakubadde abakazi, newakubadde 
abeetulugunya n'abantu, newakubadde 
ababbi, newakubadde abeegomba, 
newakubadde abatamiivu, newakubadde 
abavuma, newakubadde abanyazi, tebalisikira 
bwakabaka bwa Katonda. 

1 ABAKOLINTU 6:9-10 


Katonda kyeyava abawaayo eri ebikolwa 
eby'obugwenyufu: kubanga n'abakazi 
baabwe baakyusa enkozesa ey'obutonde ne 
bagifuula embi. Era n'abasajja bwe batyo 

ne bava mu kwegomba kwabwe okw'omukazi, 
ne bookya mu kwegomba kwabwe eri munne; 
abasajja n'abantu nga bakola ebitasaana, 

era nga bafuna mu bo bennyini okusasulwa 
okwo okw'ensobi yaabwe eyali esaanira. 
ABARUMI 1:26-27 


"Nze nazaalibwa bwentyo." 


BWOBA EYO Y'ENGERI 
GY'OLOWOOZAAMU, KATONDA 
AKUWADDE EKY'OKUGONJOOLA... 
OLINA OKUZAALIBWA OMULUNDI 
OGW'OKUBIRI! 


Yesu n'amuddamu nti, “Ddala ddala 
nkugamba nti Omuntu bw'atazaalibwa 
omulundi ogw'okubiri, tayinza kulaba 
bwakabaka bwa Katonda. YOKAANA 3:3 


Kubanga Katonda yayagala nnyo ensi, 
n'awaayo Omwana we omu yekka, buli 
amukkiriza aleme kuzikirizibwa, naye afune 
obulamu obutaggwaawo. YOKAANA 3:16 


Yesu n'amugamba nti, “Nze ekkubo, 
n'amazima, n'obulamu: tewali muntu ajja eri 
Kitange, wabula ku nze. YOKAANA 14:6 


Saajja kuyita batuukirivu, wabula aboonoonyi 
okwenenya. LUKI 5:32 


